Kukieleza kizuizi cha mwenye kuswali 
Kizuizi cha mwenye kuswali 

Ni kitu anachokiweka mwenye kuswali mbele yake, baina yake yeye na mwenye kupita mbele yake 


Sharia ya kuweka kizuizi kwa mwenye kuswali 


Kuweka kizuizi kumeamrishwa na Sheria, mjini na safarini, kwa Swala ya faradhi na swala ya 
msikitini na mahali penginepo, kwa hadithi iliyothubutu kwa Mtume 8 kwamba yeye alise 
Anaposwali mmoja wenu aelekee kwenye kizuizi na awe karibu nacho) [ Imepokewa 


Amepokewa Wahb (R.A.) kuwa alisema: (Mtume alituongoza katika Swalah 
fimbo yake 8S - nayo ni kipande cha mti kidogo- mbele yake, akatuswalig 
Ahmad.l. 




, akaisimamisha 
Imepokewa na 


Hukuma ya kuweka kizuizi cha mwenye kuswali 

Kuweka kizuizi ni lazima, kwa kuwa Mtume 8 ameamrisha kuweka kizuizi kwa imamu na pia mwenye 
kuswali peke yake na amehimiza hilo. Kwa hivyo inatakikana kwa Muislamu aweke kizuizi mbele yake 
aswalipo na amzuie mwenye kupita baina yake yeye na kile kizuizi alichokiweka, kwa kauli yake Mtume 
8: (Usiswali isipokuwa uwe umeelekea chenye kukuzibia, na usimuache yoyote kupita mbele yako, na 
akikataa basi pigana naye) [ Imepokewa na Ibnu Khuzaimah.] 

https://www.al-feqh.com/sw/kiz zi-cha*mWenye-kuswali 





